PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


ayan 


Tomo XXX Bilang 7 Nobyembre 2000 


Editoryal 


Patatagin at ibayong palawakin 
ang pagkakaisa ng mamamayan upang 
AH ang rehimeng US-Estrada! 


angangatog ang tuhod ni Estrada sa takot na 

masipa mula sa kanyang luklukan. Niyayanig ang 

kan- yang poder ng tuluy-tuloy at sunud-sunod 

na mga kilos-protesta sa buong bansa at ng 
patuloy na pagdausdos ng ekonomyang 
dumaranas ng malalim na krisis. 
Pinakawalan ni Estrada ang 
koordinadong kampanya ng 
panlilinlang, pananakot, panunuhol 
at pang-iintriga sa desperadong 
| | l . pagtatangkang buwagin ang 
paman ARIN PIGA T nagkakaisang hanay ng mama- 
AHUN | mayang nagmamartsa at 
7 nagpuprotesta. Subalit tiyak 
na mabibigo ang lahat ng ito 
sa pagpigil sa lalong pagtatag 
at paglawak ng pagkakaisa 
ng mamamayan. Lalong 
“ nagiging malinaw sa higit 
na nakararami na upang 
tanggalin si Estrada, 
typ kinakailangang umasa 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Tomo XXX 


2 Bayan: 


Nobyembre 2000 


NILALAMAN 


1 Editoryal: Patatagin at ibayong palawakin ang 


pagkakaisa ng mamamayan upang ibagsak 
ang rehimeng US-Estrada 


5 Malawakan at mapangahas na mga protesta, 
inilunsad 


7 Ka Roger: Si Estrada at kanyang mga 
kasapakat ay lehitimong target ng mga 
espesyal na operasyon ng BHB 


8 Krimen at korupsyon sa mismong ulo ng 
estadong neokolonyal 


10 Hinggil sa taktikal na alyansa sa mga 
reaksyunaryong anti-Estrada at ang hungkag 
na retorikong “Kaliwa” ni Lagman 


12 Itaguyod ang mga karapatan at kagalingan ng 
mga kawani ng gubyerno! 


14 Halalan sa pagkapangulo sa US: Walang 
magbabago sa imperyalismong US 


15 Pagpapaigting ng anti-imperyalistang 
pakikibaka sa Korea 


16 Balita 


PANAWAGAN 


Ang Lupong Patnugot ng Ang Bayan ay nag- 
aanyaya sa mga mambabasa na mag-ambag 
sa pagpapahusay ng ating pahayagan sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng mga 
komentaryo at mungkahi, mga balita o mga 
rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. 


Maaaring makuha ang pinakahuling isyu ng 
Ang Bayan sa internet. Magtungo sa 


http://angbayan.cjb.net o 
http://redrival.com/ang bayan/index.htm 


Tatanggap din ng mga liham sa 


editors@angbayan.cjb.net. 


pangunahin sa tuluy-tuloy na pagpapaigting at 
pagpapalawak ng mga protesta hanggang ang 
Malakanyang ay palibutan ng milyong 
mamamayang determinadong wakasan ang 
paghahari ng luho, katiwalian, kabulukan at 
karahasan ni Estrada. 


along sumisidhi ang krisis sa pulitika ng naghaharing 

sistema. Dulot ng patuloy na pagmamatigas ni 
Estrada na manatili sa poder, lalong nagiging mahirap 
lutasin ang krisis sa mabilis at mahinahong paraan, tulad 
ng nais sana ng imperyalismong US. Habang tumatagal, 
lalong tumitingkad ang polarisasyon at hayagang 
banggaan ng mga nagtutunggaling paksyon ng 
naghaharing uri. 

Tuwirang nagsalpukan ang mga reaksyunaryong 
pwersang anti-Estrada at maka-Estrada sa pagsasampa 
ng kasong impeachment sa Kongreso nitong kalagitnaan 
ng Nobyembre. Kinatangian ito, sa isang banda, ng 
maramihang pagtiwalag ng mga kasapi ng partido ng 
Malakanyang kabilang ang mga pinuno ng Senado at 
Kongreso, at sa kabilang banda, ng todong 
pagpapagulong ng pondo at impluwensya upang 
maimaniobra ang pagluluklok ng bagong pamunuan sa 
Kongreso at Senado na papabor kay Estrada. 

Paparaming organisasyon ng mga negosyante, 
kabilang na yaong sa mga pangunahing malalaking 
burgesyang kumprador katulad ng Philippine Chamber 
of Commerce and Industry, Bankers Association of the 
Philippines, Makati Business Club at mga upisyal ng 
Philippine Stock Exchange, ang hayagang sumama na 
sa kilusang anti-Estrada bukod pa sa mga asosasyon ng 
mga negosyante sa iba't ibang prubinsya. Kahit ang 
Federation of the Filipino-Chinese Chamber of 
Commerce Inc. na pinamumunuan ni Lucio Tan, isa sa 
pinakamalaking kroni, ay hindi nagawang maka- 
panindigan para kay Estrada. 

Lalong nagiging malalim ang pagiging hati ng AFP at 
PNP at lumalala ang dismoral sa hanay ng mga pulis at 
sundalo. Sinisiguro ni Estrada, Gen. Panfilo Lacson, hepe 
ng PNP at Gen. Angelo Reyes, hepe ng AFP, na buo 
ang kanilang kumand sa pulisya at militar. Minamadali 
ang promosyon ng kanilang mga paboritong upisyal at 
inaalis sa namumunong pwesto ang mga karibal nilang 
upisyal o yaong hindi nila maaasahan ang buong 
pagsuporta, katulad ng pag-aalis sa pwesto ng 17 upisyal 
ng PNP sa Timog Luzon matapos na masangkot sila sa 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


organisasyong Reform-PNP. 

Hayagan nang nagpahayag ng disgusto ang anti- 
Estradang paksyon sa AFP. Nagkalakas-loob na rin ang 
ilang mga naagrabyadong upisyal ng AFP at PNP na 
ilabas ang kanilang mga hinaing laban sa paboritismo 
nina Estrada, Lacson at Reyes. Inilantad rin ang 
pagkaimbwelto sa pangingidnap at iligal na droga 
gayundin ang mga paglabag sa karapatang-tao ng dating 
Presidential Anti-Crime Commission na pinamunuan 
noon nina Estrada at Lacson. 

Sa desperasyon ni Estrada sa harap ng matinding 
krisis pampulitika, lalo itong nagpapakanlong sa 
pamilyang Marcos, kay Eduardo “Danding” 
Cojuangco at Lucio Tan. Nagbuo si 
Cojuangco at Tan ng P10-bilyong pondong 
panuhol sa mga pulitiko, laluna ang mga 
senador na maghuhusga sa kasong 
impeachment, pambayad sa mga hinahakot sa 
mga rali, mga tao sa midya at pampinansya sa 
kampanyang propagandang maka-Estrada. 
Bilang kabayaran, niratsada ni Estrada ang 
pagpapatibay ng Executive Order 313 na titiyak 
na maibubulsa ni Cojuangco ang pondong coco 
levy at ang kanyang mga sapi sa San Miguel 
Corporation sa kabila ng pagtutol ng milyun-milyong 
maliliit na magniniyog. Sa pamamagitan ng 
pagbabantang aalisin nito ang kanilang suporta, 
iginigiit din ng mga Marcos kay Estrada ang mas 
maraming konsesyon laluna kaugnay ng mabilis na 
pagbawi sa kanilang nakaw na yaman. 

Tuluy-tuloy ang pagsadsad ng ekonomya. Sumirit 
na sa P95.545 bilyon ang depisito sa badyet ng gubyerno 
noong Oktubre, lagpas kahit sa binagong target na P90 
bilyon para sa taong 2000. Upang panatilihing istable 
ang halaga ng piso laban sa dolyar, bilyun-bilyong dolyar 
ang ibinebenta ng BSP sa pamilihan na nagresulta sa 
pagbawas nang $500 milyon sa reserbang dolyar nito 
saloob lamang ng isang buwan. Tinataya ng malalaking 
negosyante na lalo pang dadausdos ang ekonomya sa 
darating na taon. Upang muling magsagawa ng mga 
hakbang na artipisyal na magpapasikad ng ekonomya, 
naghahanda ang gubyerno na manghiram ng 53.5 bilyon 
sa susunod na taon. 


o ngayon ni Estrada at ng kanyang 
pinakamasugid na alipures ang isang opensiba sa 
propaganda na may layuning biguin ang malapad na anti- 


Estradang kilusang protesta pati na ang paglilitis laban 
sa kanya sa senado. 

Sa tulong ng mga kakampi niyang senador, sisikapin 
ni Estrada na patagalin ang proseso ng impeachment 
sa hangaring maupos ang mga protesta sa lansangan, 
ayusin ang eleksyon sa darating na taon at gayo'y 
patagalin pa ang kanyang paghahari. Todo ang larga ng 
propaganda na nananawagan na “pabayaan muna ang 
proseso ng paglilitis, itigil ang protesta” sa hangaring 
pigilan ang bwelo ng protesta at bigyang-daan ang 
pagpapawalang-sala sa kanya ng Senado. Kung tutuusin, 
sapat-sapat ang bilang ng mga senador na maka-Estrada 
upang makalusot siya sa impeachment. Gayunman, hindi 

ito madaling maisasagasa sa rumaragasang protestang 
anti-Estrada. 
Tinatarget ng mga estratehista ng 
Malakanyang na basagin ang pagkakaisa ng 
malapad na nagkakaisang prenteng anti- 
Estrada. Ineempleyo ni Estrada ang taktika 
ng anti-komunistang pananakot upang 
mag-alangan ang mga reaksyunaryong 
anti-Estrada na makipagkoordina sa 
mga militanteng organisasyon ng 
batayang masa na binabansagang 
mga “komunista”. Sa kabilang panig, 
binabansagan din niyang “elitista” ang 
mga protesta sa pag-aakalang 
mahahadlangan niya ang pakikipagtulungan ng mga 
militanteng pwersa sa mga reaksyunaryong anti-Estrada. 
Nagsisilbi rin sa layuning ito ang islogan ng kontra- 
rebolusyonaryong pangkat ni Filemon Lagman para sa 
pagbibitiw ng lahat ng upisyal ng gubyerno na 
naghahangad na ilayo kay Estrada ang prinsipal na target 
ng protesta. 

Walang-tigil ngayon ang pamunuan ng PNP at AFP 
sa pagkakalat ng disimpormasyon tungkol sa diumano'y 
planong panggugulo ng BHB sa mga demonstrasyon. 
Gayundin, inianunsyo nila na minamanmanan nila ang mga 
rali at ang pamamahayag dito ng mamamayan at sinabing 
nakahanda silang magsampa ng mga kasong “sedisyon” 
sa sinumang mapatutunayang nananawagan para sa 
pagpapabagsak ng gubyernong Estrada. Lahat ng ito ay 
may layuning takutin ang malawak na mamamayan upang 
di lumahok sa mga mapayapang demonstrasyon. Nililikha 
nila ang senaryo ng malawak na kaguluhan. Nakahanda 
rin silang magtanim ng mga mananabotahe at mga 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


ahenteng-probokador upang manggulo sa mga protesta 
at bigyang-katwiran ang paggamit ng pasistang 
makinarya upang buwagin ang mga demonstrasyon at 
hulihin ang mga lider ng mga militanteng organisasyon. 
Maaaring gumampan ng espesyal na papel dito ang 
pangkat ni Lagman na sa ngalan ng “insureksyunismo” 
ay magsasagawa ng panununog ng bus, 
pangwawasak ng mga ari-arian, 
asasinasyon at iba pa. 

Ang “prayer rally” na inorganisa ng El 
Shaddai-Iglesia ni Cristo noong 
Nobyembre 11 na gumamit ng 
pampublikong pondo at pwersahang 
pagpapadalo ay naglayong kontrahin ang rali 
sa EDSA noong Nobyembre 4 at takpan ng 
belo ng kabanalan ang korupsyon at kabulukan 
ng gubyernong Estrada. Upang maipakitang 
may malawak na suporta pa si Estrada, ginagamit 
niya ang kanyang poder at kontrol sa pondo 
upang tiyakin ang katapatan ng mga pulitiko, laluna 
ang mga lokal na burukrata. 


Am hakbang na isagawa ni Estrada upang 
patagalin pa ang sarili sa poder ay mabibigo sa 
harap ng patuloy na lumalakas na agos ng protesta sa 
lansangan. Bawat saglit na magmatigas si Estrada na 
manatili sa poder ay nagbibigay ng pagkakataon sa 
mamamayan na lalo pang palakasin ang kanilang 
paglaban. 

Ang pagpapabagsak kay Estrada ay pangunahing 
nakasalalay sa papalaki at papaigting na mga aksyong 
masa. Maging ang posibilidad na ang paglilitis sa senado 
ng kasong impeachment ay tumungo sa pagtatanggal kay 
Estrada ay nakasalalay, pangunahin, sa lakas ng mga 
protestang masa at pagsigaw ng mamamayan para sa 
pagpapatalsik kay Estrada. 

Ang malapad na nagkakaisang prenteng anti-Estrada 
ay kinakailangang patatagin at lalo pang palawakin laluna 
sa harap ng mga pagtatangkang buwagin ito. 

Kinakailangang pagtuunan ng pansin ng mga 
pambansa-demokratikong pwersa ang paglulunsad ng 
papalaking mga aksyong masa. Importanteng bigyang- 
pansin ang paglulunsad ng mga militanteng pagkilos ng 
masa katulad ng mga welgang manggagawa, walk-out 
at mga demonstrasyon sa mga paaralan, upisina, 


komunidad atiba pa. Kailangang tiyakin na ang mga ito 
ay sinusuportahan ng iba't ibang mga pwersa sa malapad 
na nagkakaisang prente o sa minimum ay hindi ito 
aktibong tinututulan. 

Habang pinakikilos ang mamamayan, pangunahin, 
sa panawagang ibagsak o patalsikin si Estrada, 
kinakailangang tuluy-tuloy na magsagawa ng 
pagpopropaganda at paglilinaw hinggil sa pambansa- 
demokratikong pakikibaka. Kinakailangang mahusay na 
ikumbina ang mga pamamaraan ng pawalis at solidong 
. propaganda. 

Ang tagumpay sa pakikibaka laban sa 
gubyernong Estrada ay masusukat sa pagbubuo 
ng malawak na nagkakaisang prenteng anti- 
Estrada, sa pagkilos ng milyong mamamayan sa 
lansangan at sa aktwal na pagpapatalsik kay 
Estrada. Ngunit higit dito, relatibo sa 
usapin ng kabuuang pagsusulong ng 

pambansa-demokratikong 
rebolusyon, masusukat ang 
tagumpay sa pakikibakang anti- 
Estrada sa kantidad at kalidad ng natipong lakas ng 
mamamayan sa pagsusulong ng rebolusyonaryong 
pakikibaka: sa pagbubuo ng bago o pagpapalawak ng 
dati nang nakatayong mga organisasyong masa, sa dami 
ng bagong mga aktibistang masa at mga kasapi ng 
Partido, sa paglawak ng impluwensya ng mga 
rebolusyonaryong pwersa sa mas malawak na seksyon 
ng mamamayan at sa higit na mas mataas na antas ng 
militansya at kapasyahan ng mamamayan na ipaglaban 
ang kanilang pambansa at demokratikong interes. 

Katulad ng isinaad sa pahayag ng KTKS noong 
Oktubre 14, kinakailangang lalong paigtingin ng BHB 
ang pagsusulong ng armadong pakikibaka sa 
pamamagitan ng paglulunsad ng mga regular at espesyal 
na taktikal na opensiba. Ang mga armadong opensiba 
ay kailangang ilunsad bilang pagpapahayag ng matinding 
pagkamuhi ng mamamayan laban sa rehimeng Estrada. 
Kaalinsabay nito, napakahalagang tuluy-tuloy na isulong 
ang mga pakikibakang antipyudal sa kanayunan na 
nagpapakilos sa milyun-milyong masang magsasaka. 

Ngayon pa ma'y sumusulong na nang malaki ang 
rebolusyonaryong kilusan. Tiyak ang ibayo pa nitong 
paglakas sa harap ng ibayong paglala ng krisis pampulitika 
ng naghaharing sistema. BE 


4 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


Malawakan at mapangahas 
na mga aksyong protesta, 


inilunsad 


atuloy ang mabilis na paglawak at pag- 
igting ng mga aksyong protesta sa buong 
kapuluan mula nang sumambulat ang matinding 
krisis pampulitika ng rehimeng Estrada na pinasisiklab 
ng mga katiwaliang ibinunyag ni Gob. Luis “Chavit , 
Singson noong Oktubre. 

Sa loob lamang ng ilang linggo, mabilis na lumawak at 
sumaklaw sa buong bansa ang nagkakaisang prenteng anti- 
Estrada. Kaliwa't kanan ay nag-uusbungan ang mga 
organisasyon ng iba't ibang mga uri at sektor na naglulunsad rin 
ng kani-kanyang pagkilos bilang pakikiisa sa panawagan para 
sa pagbibitiw ni Estrada. Nasa gulugod ng mga ito ang mga 
militante at pambansa-demokratikong organisasyon na nanguna 
sa, at nasa unahan ng, panawagan para patalsikin si Estrada at 
nagbigay ng lakas-loob sa iba't ibang sektor na manindigan at 
lumaban. 

Ilan sa mga sektoral na organisasyon ang RAGE (Rise All 
Government Employees!) ng mga kawani ng gubyerno, GEN- 
X Movement ng kabataan, Code-RED (Resign Estrada Dali!) 
ng sektor pangkalusugan, at OUSTER (Organization of United 
Solicitors for Truth and Estrada's Resignation) ng mga abugado. 

Saisang rali, idineklara ng militanteng kabataan na bagsak 
ang grado ni Estrada dahil sa pagbalewala ng kanyang rehimen 
sa edukasyon. Inisyuhan naman ng mga abugado si Estrada ng 
simbolikong mandamyento de aresto, notice of eviction mula 
sa Malakanyang at hold departure order. Binatikos sa isang 
martsa ng kababaihan ang imoralidad ni Estrada at 
paglapastangan niya sa karapatan ng mga babae. Kinundena 
ng mga nagraling maralitang lunsod ang huwad na programa sa 
pabahay at palabas na pamimigay ni Estrada ng bahay at lupa. 

Laganap sa buong bansa ang mga pagkilos ng masa sa 
lansangan taliwas saipinipilit ni Estrada na nasa Maynila lamang 
ang protesta. Katunayan, kahit sa mga lugar na hindi pa gaanong 
malakas ang organisadong hanay ng mga pambansa- 
demokratikong pwersa, humuhugos sa lansangan ang 
mamamayan at sumisigaw para sa pagwawakas ng gubyernong 
Estrada tanda ng laganap na galit at pagkamuhi rito. 

Papalaki, papalawak at papatapang ang mga 
demonstrasyong anti-Estrada. Daan-daang libong mamamayan 
ang lumahok sa malalaking rali nitong Nobyembre 4, 14, 27- 


IM mY fi 
30. Pumutok ang mga welga sa industriya, 
transportasyon at upisina ng gubyerno, mga 
boykot ng estudyante, mga martsa, rali at 
demonstrasyon. Dumagundong sa mga lansangan 
ang panawagan na palibutan ang Malakanyang 
ng milyong mamamayan upang pwersahing 
magbitiw si Estrada. 

Nobyembre 24-30. Daanlibong mamamayan 
sa buong kapuluan ang nakiisa sa "Isang Linggo 
ng Protesta, Pabilisin ang Pagpapatalsik kay 
Estrada" na humantong sa dalawang-araw na 
kilos-protesta sa Mendiola nitong Nobyembre 
29-30). Tampok sa aksyong masa ang "Lakbayan" 
na inilunsad ng may 10,000 kasapi ng Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at Pambansang 
Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA) 
mula sa Hilaga at Gitnang Luzon, Timog 
Katagalugan at Bikol. Pagdating nila sa Maynila, 
muling namalas ang lawak ng hanay ng mga 
pwersang anti-Estrada sa ginawang mainit na 
pagsalubong ng mga negosyanteng anti-Estrada 
sa mga nagpuprotestang anakpawis. Nagsitipon 
ang umabot sa 85,000 mga demonstrador sa 
Mendiola noong Nobyembre 29 at doo'y 
ipinadama ang kanilang masidhing determinasyon 
na alisin si Estrada sa poder sa pamamagitan ng 
mga talumpati, palabas pangkultura, pagsunog sa 
isang dambuhalang effigy ni Estrada na tinawag 
na "Erapzilla" o "halimaw na Erap" at isang 10- 
minutong noise barrage kung saan isinigaw ang 
"Erap resign" at "Sobra nang pahirap, patalsikin 
si Erap". Bukod sa KMP at PAMALAKAYA, 
ang rali sa Mendiola ay dinaluhan ng mga kasapi 
ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


5 


Kilusang Mayo Uno, GABRIELA, Anakbayan, 
Makati Business Club, Kangkong Brigade, 
Kompil II, mga dating rebeldeng militar at mga 
anti-Estradang pulitiko at personalidad. 
Ang kilos-protesta ay sinuportahan ng 
pag-walk out ng mga estudyante sa 
University of the Philippines, Polytechnic 
University of the Philippines, Ateneo de 
Manila, Miriam College at iba pa. Naglunsad 
rin ng welga ang mga drayber na nagdulot ng hanggang 
7090 paralisasyon sa ilang ruta sa Kamaynilaan. 


Sa isang pahayag, idineklara ni Rafael Mariano, 
tagapangulo ng KMP at BAYAN na ang matagumpay na 
kilos-protesta ay susundan ng mas malalaki pang aksyong 
masa sa Disyembre na maaaring humantong sa 
pananawaganng civil disobedience o di pagsunod sa mga 
di makatarungang batas. Ilan dito ay ang di pagbayad ng 
buwis at di pagpapadala ng remitans ng mga migranteng 
manggagawa sa mga bangko. Nanawagan din silang 
iboykot ang negosyo ng mga kroni ni Estrada. 

Samantala, nagdaos ng kani-kanyang kilos-protesta 
ang mamamayan sa iba't ibang syudad at sentrong bayan 
sa Pilipinas. Sa Bacolod, umabot sa 85% ng 
transportasyon ang paralisado. Hindi rin alintana ang 
bagyo, nagrali at naglunsad ng noise barrage ang may 
3,000 kaanib ng BAYAN-Negros. Sa Baguio City, may 
200 mamamayan ang naglunsad ng torch march. Isang 
simbolikong eviction notice din ang ipinaskel sa 
pasukan ng Voice of America compound kung saan 
matatagpuan ang naglalakihang mga log cabin na 
pagmamay-ari ni Estrada at ng kanyang mga kroni. May 
mga pagtitipon ding isinagawa sa Laguna, Naga City, 
Legaspi City, Tacloban City, Cagayan de Oro City at 
Davao City at iba pang lunsod ng Davao del Sur at 
Davao Oriental. 

Nobyembre 14. Ayon sa mga di kumpletong ulat, di 
bababa sa 200,000 ang bilang ng mamamayang lumahok 
sa “Pambansang Welga ng Mamamayan” na inilunsad sa 
Kamaynilaan at iba't ibang dako ng Pilipinas. 
Nagsipaglunsad ng isang-araw na welga ang mga 
manggagawa at drayber, nagboykot ang mga estudyante at 
humugos sa lansangan ang daan-daan libong mamamayan 
sa tinaguriang simula ng “sigwa ng huling kwarto.” 

Lumahok din sa Welga ang libu-libong magsasaka at 
mangingisda sa kanayunan na nagkaisang magdaos ng 
farm strike sa kani-kanilang lugar. 

Sa Maynila, umabot sa 80,000 ang nagrali sa Liwasang 


Bonifacio at nagmartsa patungong Mendiola. 
Pagkagabi, libu-libo rin ang naglamay at dumalo 
sa konsyertong protestang tinawag na 
“Pamorningan sa Mendiola”. Dalawampung libo 
naman ang nagrali sa Makati. Bukod sa mga 
manggagawang dumalo sa rali sa Ayala 
$, Avenue, tumampok ang pag-walk out ng mga 
ų stockbroker, na kanilang ginawa sa kauna- 
unahang pagkakataon. 

Sa Kabisayaan, di bababa sa 56,000 ang humugos sa 
lansangan noong Nobyembre 14: Bacolod (32,000), Iloilo 
(10,000): Cebu (7,000), Roxas (4,000), Dumaguete (1,500), 
Tacloban (800), at Tagbilaran City (700). 

Sa ibang mga lunsod at sentrong bayan ng Luzon, 
umabot sa 27,000 ang naglunsad ng mga rali at iba pang 
uri ng kolektibong pagkilos: Ilagan at ibang mga bayan sa 
Isabela (11,000), Bulacan (6,000): Vigan, Ilocos Sur 
(3,500), Baguio City (3,000), Nueva Vizcaya (2,000), 
Tarlac (1,000) at Nueva Ecija (300). 

Sa Mindanao, 14,000 ang lumahok sa iba't ibang kilos 
protesta, ayon sa mga di kumpletong ulat: Butuan City 
(6,000), Cagayan de Oro City (3,000), Ozamis City 
(1,000), Dipolog City (1,000), General Santos City 
(1,000), Cotabato City (700). Sa Davao City, nagsara 
ang 60% ng mga establisimiento bilang pakikiisa sa 
pambansang welga ng mamamayan. 

Nobyembre 4. Humigit-kumulang sa 120,000 sa 
buong kapuluan ang tumugon sa panawagan nina Jaime 
Cardinal Sin at Corazon Aquino na dumalo sa prayer 
rally sa EDSA Shrine sa Mandaluyong C ity at maglunsad 
ng iba pang anyo ng pagkilos sa kani-kanyang lugar. 

Isandaaang-libong mamamayan na nagtipon sa 
panulukan ng EDSA at Ortigas Avenue ang sumigaw ng 
“Erap resign!” sa harap ng muling paggiit nina Cardinal 
Sin at Aquino kay Estrada na kagyat nang magbitiw. 
Kabilang sa mga dumalo rito ang mga delegasyon mula sa 
mga lalawigan sa Hilaga at Gitnang Luzon at Timog 
Katagalugan. Umalingawngaw din sa mga lansangan, 
liwasan at simbahan sa iba pang mga lunsod at bayan ang 
panawagang magbitiw si Estrada: Bacolod (8,000), 
Cagayan de Oro (3,000): Pagadian (2,500), Tuguegarao 
(1,000): Cotabato (1,000): Baguio (300): at Cebu (100) 
at sa mga bayan ng Bayombong, Nueva Vizcaya (1,000): 
at Victoria, Laguna (200). Naglunsad rin ng mga pagkilos 
sa mga lunsod ng Iloilo, Dumaguete at Tacloban sa 
Kabisayaan, at sa mga lunsod ng Davao at General Santos 
sa Mindanao. Œ 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


Estrada at kanyang mga kasapakat: 


Target ng mga espesyal na operasyon ng BHB 


Pahayag ni Gregorio Ka Roger Rosal 
Tagapagsalita 

Partido Komunista ng Pilipinas 

18 Nobyembre 2000 


S Joseph Ejercito Estrada at ang kanyang mga 
kasapakat sa pandarambong, pagnanakaw at 
iba pang operasyong kriminal ay mga lehitimong 
target ng mga espesyal na operasyon ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB). Ang gayong mga 
operasyon ay ekspresyon ng malalim na poot ng 
mamamayang Pilipino sa kamuhi-muhing rehimen 
at ambag sa kanilang pakikibaka upang ibagsak ang 
bulok sa kaibuturang gubyernong Estrada. 

Gayundin, alinsunod sa pahayag ng Komiteng 
Tagapagpaganap ng Komite Sentral noong Oktubre, 
maaaring ilunsad ng BHB sa loob at labas ng mga sonang 
gerilya ang sumusunod na mga aksyon laban sa mga 
nakalahad na target: 


0 Mga aksyong pagparusa sa mga negosyong 
pag-aari ni Lucio Tan kabilang ang Fortune Tobacco, 
Asia Brewery at iba pa. Maaaring targetin ang 
operasyong-distribusyon at mga bodega nito sa mga 
sonang gerilya. 


0 Mga aksyong pagparusa sa mga negosyo ni 
Eduardo “Danding” Cojuangco kabilang ang San 
Miguel Corporation at ang mga subsidyaryo nito. 
Maaari ring maglunsad ng mga espesyal na operasyon 
na tumatarget sa private army ni Cojuangco sa 
Negros, Tarlac at iba pang lugar. Ang private army 
ni Cojuangco ay pawang pusakal sa paglabag sa mga 
karapatang-tao at pandarahas sa masang magsasaka. 
0 Pagparusa kay Gen. Panfilo Lacson at sa mga 
kampon niyang sagad-sagarang mga pasistang 
kriminal sa pulisya at militar. 

o Pagparusa sa mga kasapakat ni Estrada sa 
hweteng kabilang na si Charlie “Atong” Ang, Bong 
Pineda, Charing Magbuhos at Anton Prieto na 
karaniwa'y mga despotikong panginoong maylupa 
rin sa kanilang mga lugar. 

Maaaring maglunsad rin ng mga espesyal na 


operasyon laban sa Presidential 
Security Group at iba pang mga 
pusakal na yunit ng AFP laluna yaong 
mga may utang na dugo sa mamamayan 
at nagbibigay-proteksyon sa mga raket ni 

Estrada at mga kasapakat niya. 

Ipinaaalala rin na nananatiling may-bisa ang kautusan 
ng Komite Sentral ng Partido para sa pagbubuo ng mga 
espesyal na yunit ng BHB upang arestuhin ang mga 
kamag-anak ng yumaong si Marcos, laluna sina Imelda 
at Ferdinand, Jr., pati na ang mga pangunahing alipures 
ng pasistang diktador. Nagkakaroon ng bagong bigat at 
kakagyatan ang kautusang ito matapos na kinandili ni 
Estrada ang mga Marcos at ipagsanggalang sila sa 
mamamayang sumisigaw ng katarungan para sa mga 
kalapastanganang idinulot ng batas militar. 

Maaaring tukuyin ng mga yunit ng BHB ang iba pang 
mga target batay sa kaalaman na matitipon nila hinggil sa 
interes at iba pang operasyon ni Estrada at ng kanyang 
mga kasapakat sa mga sonang kinikilusan ng mga 
rebolusyonaryong armadong pwersa. Hinihikayat ng 
Partido ang mamamayan at iba pang pwersa na ipaabot 
sa mga yunit ng BHB ang mga makabuluhang 
impormasyon na makatutulong sa ikatatagumpay ng mga 
operasyon ng BHB. 

Ang paglulunsad ng ganitong mga espesyal na 
operasyon ay alinsunod sa prinsipyo ng matagalang 
digmang bayan. Isinasagawa ito kaakibat ng tuluy-tuloy 
at lahatang-panig na pagpapaigting ng armadong 
pakikibaka, pagpapalakas ng mga pakikibakang 
antipyudal, at pagpapalawak at pagpapatatag ng 
rebolusyonaryong baseng masa sa kanayunan. 

Naninindigan ang Partido na ang diin ng paglaban 
upang ibagsak si Estrada ay nasa pagkilos ng milyun- 
milyong mamamayan sa mga di armado, mapayapa 
ngunit militanteng protesta sa lansangan. Gayunpaman, 
kinakailangang ilunsad ng BHB ang mga espesyal na 
operasyon laban sa gubyernong Estrada upang lalo pang 
pahinain ang reaksyunaryong rehimen at bigyang- 
inspirasyon at tapang ang mamamayan na ibayo pang 
magkaisa at lumaban. m 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


Ang payola sa hweteng at iba pang anomalya 


Krimen at korupsyon sa mismong ulo 
ng estadong neokolonyal 


Itang-kita sa kasalukuyan ang kabulukang 

likas sa reaksyunaryong estado. Dili iba't 

ang mismong pangulo nito ang nahaharap 
sa mga kaso ng katiwaliang maituturing na isa sa 
mga pinakaiskandaloso sa kasaysayan ng 
reaksyunaryuong pulitika sa bansa. 

Ang pagkakaimbwelto ni Estrada sa kasalukuyang 
iskandalo sa hweteng, bukod pa sa di mabilang na mga 
anomalyang kinasangkutan ng kanyang administrasyon 
sa halos bawat araw ng kanyang mahigit dalawang taon 
pa lamang na panunungkulan, ay yumayanig ngayon sa 
buong naghaharing sistema sa paraang maihahambing 
lamang sa mga huling taon ng diktadurang Marcos. 


“LORD OF ALL JUETENG LORDS.” Ibinunyag ni Gob. 
Luis “Chavit” Singson ng Ilocos Sur, na hanggang 
kamakailan ay kaibigan ni Estrada at kasapakat sa mga 
iligal na aktibidad, na tumanggap ang presidente ng 
mahigit P400 milyon mula sa operasyon ng hweteng sa 
buong Luzon. Kaugnay nito, tumambad din sa mata ng 
mamamayan ang pakikinabang ng iba pang matataas na 
upisyal ng gubyerno, at malalapit na kaibigan ni Estrada, 
at ang proteksyon at pagtatakip na ginagawa ng mga ito 
sa sagad-sa-butong katiwalian ng reaksyunaryong 
pangulo. 

Kabilang sa mga upisyal ng gubyernong nabunyag 
na kasama ng pangulong nakikinabang sa iligal na sugal 
sina Sen. John Osmeña at Sen. Teresa Aquino Oreta, 
Presidential Liaison Officer Jaime Policarpio, 
presidential adviser Anton Prieto at Mayor “Jinggoy” 
Estrada na anak ng presidente. Direkta namang 
naimbwelto ang mga kaibigan ni Estradang sina Charlie 
“Atong” Ang, Yolanda Ricaforte at ang abugado ng 
pangulo na si Edward Serapio. 


PAGNANAKAW SA KABANG BAYAN. Bukod sa koleksyon 
sa hweteng, ibinunyag din ni Singson na nagkamal ang 
reaksyunaryong pangulo ng P130 milyon mula sa P200 
milyon bahagi ng tobacco excise taxes na nakalaan para 
sa maliliit na magsasaka sa tabako sa Ilocos Sur. 


ye i = 
NG IE? o 
O gy o 3 KA z F 


ok — 
No 
N NN 


Hindi ito ang unang pagkakataong nasangkot si 
Estrada sa kasong pagnanakaw sa pondo ng gubyerno. 
Noong nakaraang Marso, ibinunyag ng isang dating 
direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office na 
kumurakot ang pangulo, si Luisa Ejercito na isa sa 
kanyang mga asawa at si “Jinggoy” Estrada ng P430 
milyon mula sa salaping nakalaan para sa kawanggawa. 

Bukod parito ang mga iskandalong kinasangkutan 
ng iba'tibang upisyal ng kanyang administrasyon. Noong 
Hunyo 1999, lumitaw ang isyu ng maanomalyang pagbili 
ng Department of Interior and Local Government (DILG) 
at Philippine National Police (PNP) ng P16 milyon halaga 
ng mga posas. Setyembre ng taon ding iyon, 15 myembro 
ng gabinete ni Estrada ang napatunayang gumagamit ng 
mga mamahaling sasakyang nasamsam ng Bureau of 
Customs mula sa mga ismagler. Noong nakaraang 


Pebrero, sinampahan naman ng kasong graft si dating 
DILG Sec. Ronaldo Puno kaugnay ng pagkansela sa 


8 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


P200 milyon kontrata sa Motorola para sa mga radyong 
pangkomunikasyon. Buwan ng Marso, muling nakasuhan 
si Puno kasama si dating PNP Chief Roberto Lastimoso 
sa tiwaling P3.6 milyon kontrata para sa drug test ng 
mga pulis. At nito lamang Setyembre, naakusahan si 
DECS Sec. Andrew Gonzales ng paggamit ng P12 
milyon mula saisang donasyon upang ibili ng mamahaling 
mga sasakyan ang kanyang sarili at ilan pang upisyal ng 
ahensya. 


TODO-TODONG PAGPAPAKASASA. Nakasusuklam ang 
napakamagarbo at napakamaluhong pamumuhay ni 
Estrada at ng kanyang mga asawa at anak sa kabila ng 
labis na kahirapang dinaranas ng nakararaming masang 
anakpawis. 

Sugapa sa sugal si Estrada. 
Ibinunyag na minsa'y umaabot 


korporasyon ay hindi maipaliwanag ng upisyal na mga 
deklarasyon ng mga ari-arian ni Estrada sa nakaraang 
12 taon. 


KAHARIAN NG MGA MATON. Marami sa mga desisyon 
ni Estrada kaugnay ng pagpapatakbo sa gubyerno ay 
nabubuo hindi sa kanyang upisyal na gabinete kundi sa 
tinaguriang “midnight cabinet”. Kinabibilangan ito ng 
kanyang mga kaibigan, kainuman at kasugalan na umaani 
ng napakalalaking pabor dahil sa malakas na kapit nila 
sa Malakanyang. 

Pinakamatingkad nang halimbawa ng pakikinabang 
ng mga kaibigan ni Estrada ang pagkakabalik ni Eduardo 
“Danding” Cojuangco sa San Miguel Corporation at 
pagkakahalal nito bilang tagapangulo ng board ng 
kumpanya. Kamakailan lamang ay 
pinirmahan naman ni Estrada ang Executive 


nang P15 milyon ang pusta sa 
pakikipagmadyong niya sa 
kanyang mga kaibigan. Balewala 
sa kanya ang magbalato ng tig- 
iisang milyong piso sa kanyang 
matatapat na kampon. Ayon kay 
Singson, aabot na nang mahigit 
P300 milyon ang napanalunan ni 
Estrada sa nasabing sugal 
hanggang noong maputol ang 
kanilang pagkakaibigan. 
Kamakailan, lumabas ang 
mgaulathinggil sa halos P1 bilyon 
halaga ng mararangyang 
mansyong ipinagawa mula 1999 
para sa mga asawa at anak ni 
Estrada na hindi kayang 
ipaliwanag ng P2.3 
milyon lamang na 
kitang idineklara 
niya noong taong 
iyon. Maging ang idineklara 


niyang P35.8 milyong kabuuang halaga ng 


Naging presidente si 
Estrada sa panahon 
ng walang kaparis 
na lalim ng krisis sa 
ekonomya na 
humantong sa 
malubhang pagkitid 
ng mga rekursong 
mapaghahati-hatian 
at mga larangang 
mapagkakakitaan ng 
magkakaribal na 
paksyon sa pulitika. 


Order 313 na inaasahang magbibigay-daan 
sa ganap nang pagbawi ni Cojuangco sa 
ninakaw nitong pondong coco levy. 
Noong Hulyo, ibinunyag ni Perfecto 
Yasay, dating tagapangulo ng Securities and 
Exchange Commission, ang pagpresyur sa 
kanya ni Estrada na iabswelto si Dante Tan, 
kaibigan at nag-ambag ng malaki sa 
kandidatura niya, sa kasong pagmanipula 
sa presyo ng mga sapi sa BW Resources, 
isang kumpanyang nagpapatakbo ng mga 
pasugalan. Idinagdag pa ni Yasay na naka- 
kikbak si Estrada ng mahigit P1.8 bilyon 
mula sa pagkakabenta ng PLDT at BW 
Resources sa pinaborang mga kumpanya. 
Sa pakikialam din ng Malakanyang, 
napawalang-sala noong Agosto si Lucio 
Tan, isa pang kaibigan ni 
Estrada, sa kasong di 
pagbabayad ng P25 
bilyon buwis. 
Ang iba pang mga kroni ni 


Estradang nakaiimpluwensya sa takbo ng 


kanyang mga ari-arian ay napakaliit kumpara sa 
halaga ng mga lupa at mansyong nabanggit. 

Lumabas din ang mga rekord ng 66 na mga 
korporasyon kung saan nakarehistro si Estrada, ang 
kanyang mga asawa at mga anak bilang mga may-ari ng 
sapi o kaya'y mga myembro ng board of directors. Ang 
P121.5 milyon kabuuang sapi nila sa mga naturang 


gubyerno at nakikinabang rito ay ang mga 
negosyanteng sina Mark Jimenez, Ramon Lee, Lucio 
Co, Jaime Dichavez, William Gatchalian, Eusebio Tan 
at Jacinto Ng, gayundin ang mga maton na sina Charlie 
“Atong” Ang, Congressman Luis “Baby” Asistio, 
Roberto Aventajado at hanggang nitong huli, si Singson. 

Bwelung-bwelo rin ang pagsasamantala ng mga p 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


9 


Hinggil sa taktikal na alyansa 
sa mga reaksyunaryong anti-Estrada at ang 
hungkag na Kaliwang retoriko ni Lagman 


A: pagtataguyod ng taktikal na alyansa sa 
pagitan ng mga patriyotiko at demokratikong 
pwersa at ng mga reaksyunaryong wala sa poder 
laban sa rehimeng Estrada ay alinsunod sa 
rebolusyonaryong prinsipyo ng nagkakaisang 
prente, sa partikular, sa prinsipyo ng 
pagsasamantala sa mga hidwaan sa hanay ng mga 
reaksyunaryo upang ihiwalay at labanan ang 
reaksyunaryong nasa poder. 

Ang kawastuan nito ay ipinakikita kapwa ng lawak 
ng pwersang kabilang sa prenteng anti-Estrada at sa 
kakayahan nitong magpakilos ng daan-daan libong 
mamamayan sa buong bansa; at sa pamamagitan ng 
negatibong halimbawa, ng pagkakahiwalay ng mga 
Contra, laluna ang Sanlakas at BMP, na sa pagtatangkang 
iligaw ang mamamayan ay nanawagan ng pagbibitiw hindi 
lamang ni Estrada, kundi pati ni Gloria Macapagal- 
Arroyo, bise-presidente ng reaksyunaryong gubyerno 
at kabilang sa mga pwersang lumalaban kay Estrada. 

Sa pakikitungo sa mga reaksyunaryong anti-Estrada, 
kinakailangan kapwa ang pakikipagkaisa at 
pakikipagtunggali. Habang kinikilalang ang kampong 


< kamag-anak ni Estrada sa kapangyarihan. Noong 
Enero 1999 halimbawa, nabunyag ang paghiling ni 
Celia de Castro, pinsan ni Estrada na maglabas ng 
P200 milyon ang Department of Budget and 
Management para sa kwestyonableng pagbili ng mga 
libro ng DECS. Upang mapagbigyan ang kahilingan, 
sinuhulan ni de Castro ng P3 milyon si Budget 
Secretary Benjamin Diokno. 


HinDi maiwasang humantong sa ganitong tindi ang 
pagkaagnas ng reaksyunaryong sistema. Naging 
presidente si Estrada sa panahon ng walang kaparis 
na lalim ng krisis sa ekonomya na humantong sa 
malubhang pagkitid ng mga rekursong mapaghahati- 
hatian at mga larangang mapagkakakitaan ng 


Arroyo- Aquino- 
Ramos ay kaisa sa 
pakikibakang anti- 
Estrada, hindi 
itinatago ang 
katotohanang sa 
saligan sila ay 
reaksyunaryo 
katulad ni Estrada. 
Hindi isinusuko 
ang saligang interes 
ng mamamayan, bagkus, lalo pa itong mahigpit na 
pinanghahawakan at iginigiit. 

Batid ng mga rebolusyonaryong pwersa na ang 
pakikibakang anti-Estrada ay hindi katumbas, ngunit 
kaakibat ng kabuuang pagsisikap na ibagsak ang 
naghaharing sistema. Hindi hamak na mas simple at 
mabilis ang pagpapabagsak sa isang papet na nasa poder 
kaysa pagpapabagsak ng buong reaksyunaryong 
naghaharing sistema. Nakahanda ang rebolusyonaryong 
kilusan na labanan ang papet na rehimeng Estrada at 
lahat ng papet na susunod pa sa kanya, habang tuluy- 
tuloy na nag-iipon ng organisado at armadong lakas BP 


magkakaribal na paksyon sa pulitika. Limitado na ang 
pumapasok na pautang mula saibang bansa at ibayong 
tumutumal ang negosyo at produksyon. Kaya naman 
kahit mga tahasang iligal at kriminal na aktibidad ay 
direkta nang pinanghawakan ng pinakamataas na 
baytang ng burukrasya, pulisya at militar. 

Sa ganitong kalagayan, maingay na umaalma ang mga 
kalaban ni Estrada sa poder. Inilalantad nila ang lahat ng 
ebidensyang nakakalap hinggil sa pagpapakasasa ni 
Estrada sa kapangyarihan. 

Higit na mahalaga, puspusan din ang paglalantad at 
pagbatikos na ginagawa ng mamamayan sa mga 
katiwaliang ito at sinasamantala ang iniluluwal nitong krisis 
sa pulitika upang higit pang palawakin at palakasin ang 
rebolusyonaryong kilusan. mg 


10 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


hangga't sapat na ito upang ibagsak ang buong sistema. 
Habang pinupukaw at pinakikilos ang mamamayan 
upang ibagsak ang gubyernong Estrada, walang pagod 
ding inililinaw ang pambansa-demokratikong programa 
at inoorganisa at pinakikilos sila sa rebolusyonaryong 
landas. 

Sa pagtatangkang hatiin ang pagkakaisang anti- 
Estrada at desperasyong pulaan ang wastong 
rebolusyonaryong patakaran sa nagkakaisang prente, 
iginigiit ni Filemon “Popoy” Lagman at ng Sanlakas- 
BMP, mga huwad na Kaliwang organisasyon at 
kilalang manggagantso sa kilusang paggawa sa Maynila, 
na ang patakaran ng taktikal na alyansa sa mga 
reaksyunaryong anti-Estrada ay pagbaling sa 
repormismo at kolaborasyunismo. Nais nilang 
palabasin na ang pagkilala sa mahalagang papel ni 
Macapagal-Arroyo sa pakikibakang anti-Estrada ay 
pag-endorso sa kanya at pagsuko ng “nagsasariling 
linyang maka-uri”. 

Gayunpaman, sa kabila ng kanilang retorikang 
nagpapanggap na mas kaliwa pa sa Kaliwa at 
pinaghalu-halong mga islogan, hindi maitatago ni 
Lagman ang kanilang sagad-sa-butong repormismo. 
Dahil sa katuus-tuusan, ang sinasabi nilang “totoong 
kahilingan ng mamamayan para sa tunay na 
pagbabago” ay walang kinalaman sa paglulunsad ng 
rebolusyonaryong pakikibaka upang ibagsak ang 
naghaharing sistema. Matapos mamalat sa kasisigaw 
para sa pagbibitiw ng mga pangunahing upisyal ng 
pamahalaan at para “ibagsak ang gubyerno” ang gusto 
lamang pala nila ay magpatawag ng dagling eleksyon 
nasa palagay ni Lagman ay siyang “mas makabuluhang 
pakikibaka” at paraan upang makamit ang “tunay na 
pagbabago”. 

Mabuti't maagap na inilantad at binatikos ng 
mga rebolusyonaryong pwersa ang iskemang ito 
ni Lagman. Sa pamamagitan nito, hindi lamang 
nabigo si Lagman na hatiin ang nagkakaisang 
prenteng anti-Estrada, nawalis pa ito sa gilid-gilid 
at nahiwalay sa agos ng protesta. Upang muling 
makagitna at maka-eksena, binitiwan na ng 
Sanlakas-BMP ang panawagan para sa pagbibitiw 
ni Macapagal-Arroyo at pinalitan ito ng mas 
nakapanlilinlang na islogang “patalsikin si Estrada 
ngunit hindi sapat ang pagpapatalsik lamang”. 
Binago nang kaunti ang tono upang puntiryahin ang 


mga “trapo” o 
mga tradisyunal 
na pulitiko na 
umano'y siyang 
ugat ng bulok na 
sistemang 
pampulitika (na 
para bang si 
Lagman mismo 
ay hindi isang 
“trapo” na naki- 


Matapos mamalat 
sa kasisigaw para 
sa pagbibitiw ng 
mga pangunahing 
upisyal ng 
pamahalaan at para 
“bagsak ang 
gubyerno” ang gusto 


sosyo sa mga 
burukrata sa 
pagbulsa ng 
milyun-milyong 
piso kapalit ng 
pagbebenta ng 
pakikibaka ng 
mga mangga- 
gawa at mara- 
litang lunsod). 


lamang pala nila ay 
magpatawag ng 
dagling eleksyon na 
sa palagay ni 
Lagman ay siyang 
“mas makabuluhang 
pakikibaka” at 
paraan upang 


Isang malaking makamit ang “tunay 
repormistang ” 
Aa na pagbabago”. 
pagsabing 


makakamit ang “tunay na pagbabago sa sistemang 
pampulitika” sa labas ng balangkas ng rebolusyo- 
naryong pagpapabagsak sa naghaharing reak- 
syunaryong sistema. 

Si Lagman at ang Sanlakas-BMP ay nagbibigay 
ng espesyal na serbisyo sa gubyernong Estrada sa 
pamamagitan ng pagtatangkang hatiin ang 
nagkakaisang prenteng anti-Estrada. IWinawasiwas nila 
ang bandila ng pakikibakang anti-Estrada para lamang 
ito'y ikubli o tabunan ng iba't iba pang bandilang 
iwinawasiwas nila sa ngalan ng “pagpapataas at 
pagpapalalim” ng pakikibaka. Pinalalapad nito ang 
target ng galit ng mamamayan upang papurulin ang tudlo 
ng protesta. 

Hindi dapat pahintulutan si Lagman at ang 
Sanlakas-BMP na walang hadlang na maghasik ng 
lason laban sa nagkakaisang prenteng anti-Estrada at 
laban sa rebolusyonaryong kilusan at sa wastong mga 
prinsipyo nito. Kailangang tuluy-tuloy na ilantad ang 
kabulukan ng pangkating Lagman at ang mga kontra- 
rebolusyonaryong mga prinsipyo at gawain nito. Œ 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


11 


Sigaw ng mga manggagawa 
ng pampublikong sektor: 


Itaguyod 
ang mga 
karapatan 


at kagalingan ng mga 
kawani ng gubyerno! 


ariing kinundena ng mga kawani ng 

gubyerno ang maruruming maniobra ni 

Estrada at ng kanyang mga alipures 
upang takutin at pwersahin sila na suportahan ang 
kanyang kinamumuhiang rehimen. Militante silang 
naninindigan, kakapit-bisig ang iba pang inaaping 
sektor ng lipunan, para sa pagpapatalsik kay Estrada 
at para sa kanilang mga karapatan at kagalingan. 

Dumanas ng ibayong pahirap ang mga kawani dulot 
ng mga kontra-mang gagawa at maka-imperyalistang 
patakarang ipinatupad at isinabatas ng rehimeng US- 
Estrada. Pinalalala ng mga patakaran ng pleksible at 
murang lakas-paggawa ang busabos na kalagayan ng 
lahat ng manggagawang Pilipino, kabilang ang mga 
kawani ng gubyerno. Sa pampublikong sektor, 
ipinatutupad ito sa pamamagitan ng programang 
pribatisasyon at ng walang katapusang reorganisasyon 
ng burukrasya na nagresulta sa malawakang tanggalan 
ng mga regular na kawani. 

Mayroong mahigit 1.3 milyong kawani ang 
reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas. Napakahalaga 
para sa reaksyunaryong nasa poder ang kanilang 
serbisyo bilang mga guro, sundalo, pulis at mga 
manggagawa ng mga estratehikong institusyon. Kung 
kayat ang kanilang aktibong pakikipaglaban ay 
siguradong makapagpapabilis sa pagpapabagsak sa 
gubyernong Estrada. 

Nararapat para sa susunod na reaksyunaryong 
rehimen na kagyat na tugunan ang mga kahilingan ng 
mga kawani kung ayaw nitong matulad sa rehimeng 


Estrada. Ang sumusunod ay ilan sa kanilang mga 
panawagan: 


SWELDO NG MGA KAWANI, DAGDAGAN NG P3,000! 
Mas mababa sa minimum na sahod ang aktwal na 
natatanggap na sweldo ng mga kawani ng gubyerno. 
Ibayo pang dumausdos ang tunay na halaga nito dulot 
ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing 
bilihin at batayang serbisyo. Sa kabila nito, tumanggi ang 
rehimeng Estrada na tugunan ang iginigiit ng mga na para 
sa P3,000 pagtaas ng lagi't lagi nang naaantalang 
sweldo. Sa halip, ininsulto ng rehimen ang lumalabang 
mga manggagawa nang itaas ang sweldo nang hanggang 
10% lamang. 

Kinakailangang paglaanan sa pambansang badyet 
ng gubyerno ang across the board na pagdagdag sa 
sweldo ng mga kawani sa buong bansa o kung hindi ay 
magkaroon ng espesyal na alokasyon para rito. Sapat 
na ang P46.8 bilyon upang tugunan ang iginigiit ng lahat 
ng kawani. Wala pa sa kalahati ang naturang halaga sa 
alokasyong inilaan sa pagbabayad ng utang panlabas. 


IGAWAD SA MGA KAWANI ANG KARAMPATANG MGA 
BENEPISYO! Sa pamamagitan ng Administrative Order 
(AO) No. 87, itinigil ni Estrada ang mga insentibong 
pantawid-krisis katulad ng amelioration pay at iba pang 
katulad na benepisyo ng mga kawani. Pinanatili niyang 
kakarampot ang natatanggap na iba pang benepisyo tulad 
ng personal at economic relief allowance (P1,000/ 
buwan), 13” month pay at Christmas bonus. 
Ipinagpatuloy din ng rehimeng Estrada ang tusong GSIS 


12 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


Act of 1997 na nagpataw ng dagdag na obligasyong 
“kontribusyon” ng mga kawani sa institusyon sa kabila 
ng kawalan ng signipikanteng pagbabago sa mga 
benepisyo. Sa katunayan, ipinagkakait pa nito ang buong 
retirement benefits sa mga kawani. Masahol pa, 
ginagamit ni Estrada ang pondo ng GSIS bilang pautang 
sa mga negosyo ng kanyang mga pinapaborang kaibigan 
at kroni. 

Tungo rito, kailangang ibasura ang AO 87 at 
iregularisa ang amelioration pay at iba pang benepisyo 
sa pambansang badyet. Kailangan ding repasuhin ang 
mga patakaran ng GSIS at itigil ang kalakarang 
pagpapautang ng pondo nito sa mga pribadong 
kumpanya. 


IBASURA ANG KONTRA-MANGGAGAWANG MGA 
PATAKARAN AT ITAGUYOD ANG MGA KARAPATAN NG 
MGA KAWANI! Pagkaupo ni Estrada, pinirmahan niya 
ang santambak na anti-manggagawang Executive Order 
(EO). Partikular na mapang-api sa mga kawani ng 
gubyerno ang mga EO 102, 165, 162, 191, 223,271, 

at 281, na pawang puma- 


patungkol sa pagbuwag, 
reorganisasyon at priba- 
tisasyon ng buu-buong 
burukrasya at yumurak sa 
kanilang karapatan sa 
seguridad sa trabaho. 


P9.36 bilyon: 
amelioration pay (P7,200) 
ng 1.3 milyong kawani 


P46.8 bilyon: P3,000 
across the board na 
dagdag sa buwanang 


Nandyan din ang 

SmG]Ua ngala Hs: Proclamation No. 50 ng 
gubyernong Aquino hinggil 

P56.16 bilyon: | sa pagtanggal at 
pinagsamang halaga | pagtanggap ng mgabagong 
P651 bilyon: kawani sa ilalim ng 
Kasalukuyang badyet | Programang pribatisasyon. 
(P70-bilyong pagtaas | Sa loob ng mahigit 
mula sa 1999 badyet) | dalawang taong 
panunungkulan ni Estrada, 


P5.3 bilyon (P11/ 
araw): inilaang badyet 
para sa salary adjustment 


libu-libong kawani na ang 
sinibak ng kanyang 


ibyerno. 
Fy2000) | St 
| ) Kailangang ibasura ang 
P4,400: minimum na | mga patakarang nagbigay- 
sweldo | laya sareorganisasyon at 
P1,496: tunay na halaga | Pagbuwag ng mga 


institusyon at itaguyod ang 


nito noong 1999 
seguridad sa trabaho ng 


mga kawani sa lahat ng panahon. Gayundin, kailangang 
iregularisa ang kasalukuyang higit 120,000 kawaning 
kontraktwal at kaswal. 

Ginagamit din ng reaksyunaryong gubyerno ang 
kawalan ng batas na nagtataguyod sa mga batayang 
karapatan para mag-unyon at magwelga upang 
panatilihing busabos ang kalagayan ng mga kawani at 
supilin ang anumang paglaban mula sa kanilang hanay. 
Hinahadlangan ng Civil Service Commission (CSC) 
at mga maneydsment ng mga pampublikong institusyon 
ang pag-oorganisa sa sarili ng mga kawani. Dagdag 
rito, tahasang nilalabag ng CSC Memorandum 
Circular No. 06 at Executive Order No. 180, Series 
of 1987 at iba pang mga batas ang mga karapatang 
pang-unyon ng mga kawani. 

Kailangang kagyat na ipawalambisa ang mga 
sirkular at alintuntunin na lumalabag sa karapatan ng 
mga kawani ng gubyerno na magwelga at maglunsad 
ng iba pang kolektibong aksyon. Dagdag pa, 
kailangang ipasa ang batas na magtataguyod sa 
kanilang karapatang mag-unyon at magwelga. 


ITIGIL ANG PRIBATISASYON NG MGA 
PAMPUBLIKONG KORPORASYON! Hindi alintana ng 
rehimeng Estrada ang malawakang tanggalan ng mga 
manggagawa sa ilalim ng programang pribatisasyon 
ng reaksyunaryong gubyerno. Kabilang sa mga 
nabiktima na nito ang mga kawani sa Metropolitan 
Waterworks and Sewerage System, Petron, Philippine 
Airlines, Manila Hotel, National Steel Corp. at Light 
Railway Transit. Sa National Power Corporation 
(NAPOCOR), umabot na sa 2,341 empleyado ang 
natanggal sa serbisyo sa huling bahagi ng 1999 sa 
pamamagitan ng tusong Special Disengagement 
Program nito. Tinatayang higit 900 pang manggagawa 
ang masisisante matapos ang pribatisasyon ng 
NAPOCOR. Sa Philippine Postal System, 
nanganganib na mawalan ng trabaho ang 17,000 
manggagawa matapos itong isapribado. Pitumpu't 
limang porsyento (75%) naman ng 6,000 empleyado 
ng National Food Authority sa buong bansa ang 
mawawalan ng hanapbuhay oras na ibenta sa 
pribadong sektor ang naturang ahensya. 
Napakamapaminsala ng pribatisasyon hindi 
lamang sa kapakanan ng mga manggagawa kundi sa 
buong ekonomya ng bansa. Kailangang itigil ang 
programang ito kasabay ng pagpapawalambisa » 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


13 


Halalan sa pagkapangulo ng United States 


Walang magbabago sa imperyalismong US 


ng naganap na eleksyon para sa 

presidente nitong Nobyembre 7 

nina Al Gore (Democratic Party) at 
George W Bush (Republican Party) ang 
isa sa pinakamahihigpit sa kasaysayan ng 
US. Ang sarisaring mga maniobrang 
ligal at pakanang niluluto ng 
magkalabang partido upang 
mailuklok ang kanilang kandidato 
sa poder gayundin ang mga kritisismo 
at hinaing ng mamamayan sa prosesong 
elektoral sa US ay nagbunsod ng malawak n a 
kalituhan at kaguluhan ng takbo ng pulitika doon. 

Ganoon na lamang ang pukpukan ng Republican at 
Democratic Party dahil ang pinagpapasyahan ay kung 
sino ang magiging kinatawan at tagapangasiwa ng estado 
ng monopolyong burgesya sa US. Subalit kung tutuusin, 
bagamat may ilang pagkakaiba sa paraan at mga 
patakaran, nagkakaisa ang dalawang partido sa lahat 
ng pangunahing patakaran ng malaking burgesya laban 
sa proletaryo at mamamayang Amerikano at tungo sa 
lalong pagpapasidhi ng imperyalistang pang-aapi sa 
mamamayan sa buong mundo. 

Salarangan ng kalakalan, kapwa nananawagan ang 
dalawa para sa ibayong “globalisasyon”. Buung-buo ang 
kanilang pagsuporta sa North America Free Trade 
Agreement at sa mga pang-ekonomyang blokeng 
pinaghaharian ng US. Kapwa silang nanawagan para sa 
pagbubukas ng pamilihan ng Tsina upang malayang 
makapagtambak ng sobrang produkto mula sa US. 
Nagkakaisa rin silang maglaan ng subsidyo sa mga 
produktong agrikultural kahit labag sa GATT, upang 
maibaba ang presyo nito at patayin ang lokal na sektor 
ng agrikultura ng Tsina at iba pang bansang 
pinagtatambakan nito. 


< salahat ng maka-imperyalistang 


serbisyong edukasyon, kalusugan, 


Bagamat mas agresibo 
ang tono ni Bush hinggil sa 
patakarang panlabas ng 
kanyang magiging admi- 
nistrasyon, pareho ang kanilang 
magiging pakikitungo sa North 
Korea, Iraq, Russia, Palestine at iba 
pang estadong itinuturing ng imperyalismong US na 
“nakababahala”. 

Nagkakasundo silang ibayong palakasin ang 
kanilang militar upang epektibong “makapagpulis” sa 
mundo, supilin ang mamamayan at estadong sumusuway 
sa mga imperyalistang dikta at muling pagkalooban ng 
bilyong dolyar na mga kontrata ang malaking negosyong 
industriyal-militar. Walang pagkakaiba ang kanilang 
patakaran ng pang-uupat, panggugulo at lantarang 
panghihimasok sa mga bansang nakataya ang kanilang 
imperyalistang interes. 

Bilang mga kinatawan ng monopolyong burgesya ng 
US, todo-todong sinusuportahan ng dalawang partido 
ang mga dambuhalang monopolyong korporasyon sa 
pamamagitan pangunahin ng pagbawas sa buwis habang 
pinatigting ang pagsasamantala ng mga ito sa proletaryong 
Amerikano at mga inaaping mamamayan sa buong 
mundo. 

Sa pangkalahatan, walang iminumungkahing 
malaking paglihis ang dalawang partido sa kasalukuyang 
patakaran ng administrasyong Clinton. Parehong 
kinikilala ng dalawa ang “walang kaparis” na pag-unlad 
ng ekonomyang US at kapwa nilang ipinapangako sa 
mamamayan na patuloy nilang itataguyod ang mga 
patakarang nagbunsod dito. Ito ay sa kabila ng 
katotohanang palalim nang palalim ang krisis na ibinunga 
ng mga ito at dumaranas ng masidhing karukhaan ang 
bilyun-bilyong mamamayan hindi lamang sa US kundi 
pati sa mga neokolonya nito. EB 


iIpinapanawagan. Tungo rito, kaisa ang 


patakaran ng “globalisasyon”. 
Kailangan ding kagyat na muling bilhin 
ng gubyerno ang isinanla na nitong 
mga pampublikong korporasyon 
katulad ng mga nagbibigay ng 


patubig at iba pa. 

Malinaw sa mga lumalabang 
kawani ng gubyerno na bahagi lamang 
ng pangkabuuang iginigiit ng 
mamamayan ang kanilang mga 


mga manggagawa sa pampublikong 
sektor ng lahat ng inaaping sektor sa 
lipunan sa panawagan para sa 
pambansang pagbabago sa balangkas 
ng tunay na demokrasya. Œ 


14 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


Hamon tungo sa ganap na reunipikasyon 


Pagpapaigting ng anti- “imperyalistang 


pakikibaka sa Korea 


naantabayanan ng buong mundo ang tagumpay ng 
proseso ng makasaysayang reunipikasyon o 
muling pag-iisa ng bansang Korea matapos ng 
halos 52 taong pwersahang paghihiwalay dito ng 
imperyalismong US. Noong Hunyo, naganap ang 
istorikong pagpupulong nina Kim Jong Il, pinuno ng 
Democratic People's Republic of Korea (DPRK) o 
North Korea at Kim Dae Jung, presidente ng 
Republic of Korea (ROK) o South Korea, kung saan 
binuo ang kasunduang tapusin na ang digmaan sa 
kanilang pagitan at burahin ang linyang humahati sa 
nagkakaisang mamamayan ng dating iisang Korea. 
Sadyang kapuri-puri ang pagpupursige ng mamamayan 
ng Korea para sa reunipikasyon. Isang malaking hamon 
ang mapagkaisa ang pinakamalawak na bilang ng 
mamamayang Koreano upang harapin at igpawan ang lahat 
ng balakid sa pagbubuo ng isang bansang tunay na malaya 


sa imperyalistang panghihimasok. 


sang dambuhalang balakid sa masalimuot na 
roseso ng reunipikasyon ang todo-todong 
pakikialam dito ng imperyalistang US sa 
pamamagitan ng papet nitong gubyerno sa 
South Korea. Masugid na tinatangka ng US 
na magkaroon ng mayor na papel sa mga 
usapang pang-reunipikasyon upang pagsilbihin 
sa imperyalismo ang muling pagbubuo ng 
bansang Korea. 

Agresibong nagsasagawa ng diplo- 
matikong hakbangin ang US sa pamamagitan 
ni US Secretary of State Madeleine Albright. 
Kabilang sa iginigiit ng US ang pagpapatigil ng 
North Korea sa independyenteng programa 
nito sa missile development sa ngalan umano 
ng “kapayapaan” at “malasakit sa kaligtasan 
ng sangkatauhan”. Dahil sa militanteng anti- 
imperyalistang paninindigan ng North Korea, 
itinuturing ito ng US bilang isang seryosong 
banta sa pananatiling dominasyonng US PB 


CHINA 


pen 


NORTH KOREA 


Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 
1945, hinati ng imperyalistang US sa 38th parallel ang Korean 
Peninsula sa hilaga (Soviet occupation zone) at timog (US 
occupation zone) upang pangasiwaan ang pagsuko ng mga 
tropa ng kolonyalistang Japan. Nabigo ang US na 
impluwensyahan ang North Korea na kagyat nang naghanda 
para sa pagtatayo ng demokratikong gubyernong bayan . 
Pagsapit ng 1948 ay tuluyan nang idineklara ng anti- 
imperyalistang North at maka-kapitalistang South Korea ang 
dalawang magkahiwalay at nagkakaibang estado. 

Sa layuning pagharian ang buong Korean Peninsula at 
gawin itong balwarte ng anti-komunistang estratehiya, 
inarmasan ng US ang ROK Army ng South Korea 
makabagong kagamitang pangmilitar, pinaigting ang mga 
pagsasanay at inudyok ang mahigit sa 2,000 probokasyon 
laban sa North Korea noong 1949. Noong Hunyo 25, 1950, 
sorpresang inatake ng US ang DPRK at pumutok ang 
digmaan sa pagitan ng North at South Korea na tumagal 
hanggang 1953. 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


15 


MGA BALITA SA PAKIKIBAKA 


4NA CAFGU SUGATAN 
SA AMBUS SA SURIGAO 


Apat na elemento ng Citizens” 
Armed Forces Geographical Unit 
(CAFGU) ang sugatan nang 
tambangan sila ng mga mandirigma ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) sa pagitan ng Km. 61 at 62 sa Tago, 
Surigao del Sur nitong Nobyembre 25. Ang mga 
CAFGU ay bahagi ng convoy ng mga armadong escort 
ng Surigao Development Corporation, isang kumpanya 
sa pagtotroso. Ligtas na umatras ang BHB pagkatapos 
ng 10-minutong labanan. 


PUSAKAL NA MANINIKTIK, 
PINARUSAHAN SA ISABELA 
Pinarusahan ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng 
Benito Tesorio Front (BTF) ng Isabela ang pusakal na 
maniniktik na si Jose “Bianong” Portuges sa Barangay 
Narra, Echague, Isabela noong Nobyembre 6. Ayon sa 
ulat koresponsal mula sa BTF, ang pagpaparusa ay 


< sahilagang-silangang bahagi ng Asia. Ito ang dahilan 
kung bakit inokupa ng US ang South Korea noong 1945 
at hanggang ngayo'y nagmamantine rito ng may 40,000 
tropa (sa 100,000 sa buong Asia). 

Habang matatag na pinanghahawakan ng North 
Korea ang karapatan nito sa missile development, 
patuloy naman itong ginagamit ng imperyalistang US 
upang gipitin ang North Korea tungo sa pagbitaw nito 
sa anti-imperyalista at sosyalistang paninindigan. 

a kabila ng mga imperyalistang maniobra, 

matagumpay na naisusulong ng mamamayan ng 
Korea ang mga panimulang hakbang para sa muling 
pagbubuo ng Peninsula. Hakbang ito tungo sa pagbuklod 
ng sambayanang hinati ng imperyalismo at pagbasag sa 
blokeyong pang-ekonomya ng imperyalistang US laban 
sa North Korea. 

Isang kongkretong bunga ng pagpupulong ng mga 
pinuno ng dalawang Korea ang muling pagkikita noong 
Agosto at nitong Nobyembre ng tig-100 pamilyang 
kabilang sa libu-libong pinaghiwa-hiwalay ng ininstiga 
ng US na Korean War noong 1950-53. 

Gayundin, ang kasalukuyang muling-pagdudugtong 
ng riles (Kwongui Railway Line) na bunga rin ng 
kasunduan ng North at South Korea ay isa pang hakbang 


alinsunod sa hatol ng hukumang bayan sa maraming 
napatunayang kasalanan ni Portuges sa 
rebolusyonaryong kilusan at mamamayan. Ilan sa mga 
ito ang pagpapakubkob sa yunit ng BHB noong 1975 
sa Barangay Villa Rey, Echague na ikinamatay ng 
dalawang kasama na sina William Begg Jr. (Ka Benjie) 
at Ka Emy, pagpapakubkob sa isang sandatahang yunit 
pampropaganda noong 1985 sa Villa Rey, Echague na 
nagresulta sa labanan. Nakaatras ang BHB subalit 
binalingan ng militar ang tatlong magsasaka. Isa ang 
namatay at dalawa ang sugatan, pagpapakubkob sa 
pinagbabasehan ng isang yunit ng BHB noong ika-30 
ng Hunyo, pagnanakaw ng kalabaw sa iba't ibang 
barangay ng Echague, at paggiya sa mga operasyong 
inilulunsad ng AFP. 

Pinuri ng mga mamamayan sa lugar ang matagumpay 
na pagpaparusa kay Portuges. 


MGA AKSYONG PAGPAPARUSA, INILUNSAD 


Apat na aksyong pagpaparusa ang inilunsad ng BHB 
sa Nueva Ecija, Batangas, Leyte at Sorsogon ngayong 


na tiyak na magpapabilis at magpapaunlad sa pang- 
ekonomya at pangkulturang palitan sa pagitan di lamang 
ng dalawang Korea kundi ng iba pang bansa sa Asia at 
Europe. 

SAMANTALA, papalakas ang sigaw ng mamamayan ng 
South Korea laban sa pananatili rito ng ilampung libong 
pwersang militar ng US. Noon lamang Mayo ay sunud- 
sunod na mga demonstrasyon ng mamamayan ng South 
Korea ang naggiit sa pagbasura sa kasunduang militar 
sa pagitan ng pamahalaan nila't ng US, hiningi ang 
paumanhin ng US sa mga krimen ng mga sundalo laban 
sa mamamayan at ang mismong paglisan ng mga tropang 
Amerikano. Gayundin, ang mga manggagawa, 
magsasaka, kababaihan, kabataan at iba pang aping 
sektor sa South Korea ay ibayong nakikibaka upang 
wakasan ang paghahari rito ng US at ng mga lokal na 
papet at reaksyunaryo. 

Ang panimulang pagsasakatuparan ng mga pag-uusap 
para sa reunipikasyon sa pagitan ng mga pinuno ng 
dalawang Korea ay isang tagumpay ng puspusang 
pakikibaka ng mamamayan laban sa imperyalistang 
dominasyon. Ang anti-imperyalistang kilusan kapwa sa 
North at South Korea ang makapangyarihang 
tagapagbuklod ng mamamayan ng Korean Peninsula. Œ 


16 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


Nobyembre. 

Sa Nueva Ecija, sinilaban ng BHB ang dalawang 
pampasaherong bus ng Autobus at isang bus ng Victory 
Liner sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay 
Puncan, Carranglan. Ang dalawang Autobus, na 
pagmamay-ari nina Irene at Gregorio Araneta II, anak at 
manugang ng yumaong diktador na si Marcos, ay 
patungong Maynila. Kasalubong nito ang bus ng Victory 
Liner na patungong Isabela, nang kapwa harangin ng mga 
Pulang mandirigma upang parusahan sa di nito pagbayad 
ng karampatang rebolusyonaryong buwis. 

Bago nito, pinarusahan ng BHB ang hepe ng pulisya 
ng Nampicuan, Nueva Ecija nitong Nobyembre 27. Si 
P/Sr. Insp. Romeo Pillonar ay isa sa mga responsable 
sa pagpatay sa walong kasama sa Barangay Palestina, 
San Jose City noong 1995. Apat sa mga kasamahan ni 
Pillonar ay naparusahan na rin ng BHB. 

Sa Batangas, pinarusahan ng mga mandirigma ng 
BHB ang JAC Liner sa pamamagitan ng pagsunog sa 
isang airconditioned na bus ng kumpanya nitong 
Nobyembre 23 sa bayan ng Sto. Tomas. Ang 
pagpaparusa ay isinagawa dahil sa patuloy na hindi 
pagtalima ng JAC Liner sa patakaran ng 
rebolusyonaryong kilusan hinggil sa pagbubuwis. May 
isa naring bus ng kumpanya ang sinunog ng BHB noong 
Pebrero 1999. 

Sa Leyte, hinarang at sinunog ng mga Pulang 
mandirigma sailalim ng Mt. Amadewin Command (North 
Leyte Front) ang isang sasakyan ng Philippine National 
Oil Company (PNOC) sa Sityo Km. 14, Barangay 
Masarayao, Kananga nitong Nobyembre 21. Sa isang 
pahayag, ipinaliwanag ng BHB na pinarusahan ang 
PNOC dahil sa pagsupil ng kumpanya sa karapatan ng 
mga manggagawa nito. Nagbabala rin ang BHB laban 
sa dalawang upisyal ng PNOC na responsable sa 
marahas na pagbuwag ng welga ng mga manggagawa 
ng Leyte A Geothermal Project noong Oktubre. Ang 


Leyte A Geothermal Project ay nasa pangangasiwa ng 
PNOC. 

Sa Sorsogon, si Maximo Fonteverde, isang elemento 
ng CAFGU na aktibong nangangalap para sa militar ng 
impormasyon laban sa rebolusyonaryong kilusan, ang 
pinarusahan ng BHB nitong Nobyembre 27 sa Barangay 
Mapaso, Irosin. 


PANGANGAMKAM NI COJUANGCO 
NG LUPA SA ISABELA, KINUNDENA 


Kinundena ng Benito Tesorio Front (BTF) ng Isabela 
ang pangangamkam ng San Miguel Corporation (SMC) 
sa 100,000-ektaryang lupain na sumasaklaw ng limang 
bayan sa hilagang-kanluran ng lalawigan. Ang SMC ay 
pag-aari ni Eduardo “Danding” Cojuangco Jr., ang 
pinakamalaking kroni ni Estrada. Ayon sa BTF, maraming 
magsasaka sa mga bayan ng Mallig, Quezon, Delfin 
Albano, Sto. Tomas at Sta. Maria ang kasalukuyang 
inaagawan ng lupa ng SMC, kakutsaba ang Department 
of Agrarian Reform (DAR), upang bigyang-daan ang 
itatayo ng SMC na plantasyon ng arina ng kamoteng 
kahoy (cassava flour). Magtatayo rin ng planta ng arina 
sa bayan ng Quezon. 

Gayundin, binatikos ng BTF ang sapilitang pagbubuo 
muli ng CAFGU sa bayan ng Jones, Isabela. Ayon sa 
BTF, mayorya ng mga kapitan ng barangay sa Jones ang 
tumutol noong Setyembre sa pakana ng 5” ID at ng 
alkalde ng bayan na si Jesus Sebastian. Subalit nanaig 
sila nang takutin nila ang mga kapitan ng barangay at 
ipaulit ang botohan. Anang BTF: “Malinaw sa mga 
mamamayan na kakasangkapanin lamang muli ng AFP 
ang CAFGU sa programang “kontra-insurhensya” nito, 
na dili iba't kampanya ng terorismo laban sa mamamayan 
na nakatuon sa pagsupil sa kanilang mga demokratikong 
karapatan, pagsira sa kanilang kabuhayan, tahanan at 
ari-arian at pagkitil sa kanilang buhay”. 


MGA KARAGDAGANG BALITA MULA SA LARANGAN 


MULA SA REHIYON 
NG ILOKOS- KORDILYERA 
a isyung Oktubre 2000 ng Ang 
Bayan, ibinalita na isang sundalo 
ang namatay at apat ang sugatan nang 
ambusin noong Oktubre 21 ng Bagong 
Hukbong Bayan ang mga pwersa ng 
17? IB ng Philippine Army sa Baay- 


Licuan, Abra. Ayon sa pinakahuling 
ulat koresponsal mula sa Agustin 
Begnalen Command (BHB-Abra), 
apat na sundalo ang namatay at lima 
ang nasugatan sa naturang ambus. 
Ang tinambangang pwersa ng kaaway 
ay bahagi ng isang convoy na 


kinabibilangan ng isang tangke, 
dalawang six-by-six na trak at isang 
Kennedy-type na dyip na maglulunsad 
ng operasyon sa Hilagang Abra. 
Walang kaswalti sa panig ng iskwad 
ng Agustin Begnalen Command na 
nagsagawa ng ambus. 


ANG BAYAN Nobyembre 2000 


17 


Bago nito, inambus narin ng Alfredo Cesar Command 
(BHB-Ilocos Sur) noong Hulyo 28 ang mga tropa ng 17" 
IB na noo'y nag-ooperasyon sa bayan ng Candon. Anim 
na sundalo ang namatay at dalawa ang sugatan sa 
naturang pananambang. Isang Pulang mandirigma ang 
nasawi sa labanan. 

Ibinalita rin sa parehong isyu ng AB naisang sundalo 
ang namatay at isa ang sugatan sa ambus ng BHB laban 
sa mga tropa ng 19” Special Forces Coy ng Philippine 
Army noong Oktubre 2 sa Bontoc, Mountain Province. 
Ayon sa karagdagang mga ulat koresponsal mula sa 
Leonardo Pacsi Command (BHB-Mountain Province), 
isang sniping operation ang isinagawa laban sa platun 


MULA SA HILAGANG MINDANAO 


binalita sa isyung Oktubre 2000 ng AB na isang reyd 
ang inilunsad ng BHB noong Oktubre 17 laban saisang 
detatsment ng CAFGU sa Barangay Policarpio, San Luis, 
Agusan del Sur kung saan isang sundalo at tatlong CAFGU 
ang napatay. Ayon sa pinakahuling ulat koresponsal mula 
sa Ang Kalihukan (pahayagang masa sa Hilagang 
Mindanao), ang reyd ay isinagawa bandang alas-8 ng 
umaga noong Oktubre 16 ng isang platun ng BHB. Bukod 
sa mga iniulat na kaswalti sa panig ng kaaway, isang 
CAFGU ang sumurender at dalawa ang tumakbo. 
Nakumpiska mula sa reyd ang walong garan na may 462 
bala at 46 na clip, apat na M14 na may 148 bala at 10 
magasin, isang M203 na may siyam na bala, isang M16 
na may 210 bala at 17 magasin, isang karbin na may 10 
bala at isang magasin, limang 81-mm na mortar, 18 pares 
ng combat boots, siyam na combat vest, pitong pak; iba 
pang kagamitang militar at mga dokumento. 
Bago nito, isang reyd, isang ambus at isang aksyong 
pagpaparusa ang isinagawa ng BHB sa Hilagang 
Mindanao mula Agosto hanggang Setyembre. 


SETYEMBRE 17, BANDANG HATINGGABI. Isang iskwad 
ng BHB at isang tim ng milisyang bayan ang sumalakay 
sa detatsment ng PNP City Mobile Group (CMG) sa Purok 
6, Bit-os, Butuan City. Isang pulis ang nasugatan 
samantalang nagsitakbuhan ang iba patungong Agusan 
River. Nakumpiska sa 10-minutong reyd ang dalawang 9 
mm na pistola at anim na magasin nito na puno ng bala, 
isang ammunition belt para sa M14, at dalawang VHF 


ng Special Forces na noo'y nag-ooperasyon sa Bundok 
Amongaw, Baryo Mainit. Namatay din sa ospital ang 
sundalong nasugatan sa isnayping. Isang M14, mga bala 
nito at dalawang pak ang nasamsam mula sa operasyon. 

Sa tindi ng demoralisasyon at labis na takot ng Special 
Forces, gabi na nang bawiin nila ang kanilang mga kaswalti 
kahit alas-7:30 ng umaga pa isinagawa ang isnayping at 
malayo nang nakamaniobra ang mga Pulang mandirigma. 
Isa't kalahating oras na nagpapaputok ang mga sundalo 
kahit walana silang kalaban bago tumungo sa Baryo Mainit 
upang gawing pananggalang ang mga sibilyan. Anim na 
araw din ang kanilang pinalipas bago maglunsad ng 
operasyon para tugisin ang BHB. [8 


handheld radio. Sinalakay ang detatsment upang 
parusahan ang CMG sa ginagawa nitong pangungurakot 
at pangungulekta ng tong mula sa mga maralitang 
nagtitinda ng panggatong at iba pang kalakal. Ayon sa 
Ang Kalihukan, ang reyd ay ikinatuwa ng masa, laluna 
yaong mga nabiktima ng CMG. Malaking dagok din ito sa 
kaaway dahil malapit lamang ang detatsment sa mismong 
sentro ng Butuan City. 

SETYEMBRE 12. Inambus ng isang iskwad ng BHB ang 
isang pito-kataong iskwad ng Philippine Army at CAFGU 
na nagpapatrulya sa baybayin ng ilog sa Purok Balatakan, 
Sityo Calamboyan, Ginabsan, Buenavista, Agusan del 
Norte. Napatay ang isang sundalo at isang CAFGU 
samantalang kumaripas ng takbo ang kanilang kasamahan. 
Dahil sa ambus, hinugot ng militar ang kanilang cadreman 
na namamahala sa CAFGU bilang parusa at ibinimbin sa 
barracks ng 401“ Brigade ng Philippine Army. 

AGOSTO 10. Pinarusahan ng isang iskwad ng Jabbar 
“Salipudan” Hocad Mandahinog Command (isang yunit 
ng BHB na kinabibilangan ng mga mandirigmang lumad) 
si Datu Mandedli sa Kanagaan, Cabanglasan, Bukidnon. 
Si Datu Mandedli, naisang impormer at myembro ng Tribal 
Council na itinatag ng reaksyunaryong gubyerno, ay isa 
sa mga utak sa karumal-dumal na pagpaslang sa mag- 
asawang Pulang mandirigma na sina Felisa Baylosis (Ka 
Joy) at Venancio Cogollodo (Ka Sanag). Ang dalawa ay 
pinugutan ng ulo noong Pebrero 8 sa Catalawan, 
Cabanglasan, Bukidnon at sinunog ang kanilang mga 
bangkay. (EB 


18 


Nobyembre 2000: ANG BAYAN 


